YR ENETH 


GA'DDEIG" ŵy RTHOD 


Ar lan'r hen afon aw Ddybbdwy ddofn 
Eisteddai glân forwynig, 

Gan ddystaw sisial wrthi ei hun— 
N Gadawyd fì yn unig, 

Heb gâr na chyfaill o fewn y byd, 
Na chartref chwaith fyn'd iddo; 

Drws tŷ fy nhad sydd wedi ei gloic— 
'Rwy'n wrthodedig yno. 


t“ Mae bŷs gwaradwydd ar fy ol, 
Yn nodi fy ngwendidau, 
A llanw 'mywyd wedi ei droi, 
* A'i gladdu dan y tonau ; 
Bc 


















2. $iw 


Fa 
A'T'allor serch aberthwyd fì, 
Do, 6ollais fy morwyndod, | | 
A dyna'r achos p'am yr wyf ' 
Fi heno wedi'm gwrthod. | 


'*“Ti, frithyll bach, sy'n chwareu'n llon, 
Yn nyfroedd g glan yr afon, ì' 
Mae genyt ti gyfeillion fyr dd | 
A. noddfa rhag gelynion ; ? | 
Cei fyw a marw o dan y dw'r” di 
Heb un dyn dy adnabod— Ya 
O na chawn inau, fel tydi, | 
Cael marw—ac yna darfod. 


“ Ond hedeg mae fy meddwl prudd 
I fyd sydd eto i ddyfôd, 
A chofia dithau, fradwr tost, i 
W. _— Rhaid iti fy nghyfar fod ; i 
Ond meddyl am dy eiriau di 
|” A byw sydd i mi ormod, 
'» O, afon ddofn, derbynia fi, 
X 'Caf angau yn dy waelod.” 
* * * * * z 
A boreu dranoeth cafwyd hi 
Yn nyfroedd oer yr afon, 
A darn o bapyr yn ei llaw, 
Ac arno'r ymadroddion : 
“ Gwnewch i mi fedd mewn unig fan— 
| Na chodwch faen na chyfnod 
I nodi'r fan lle gorwedd llwch 
YRENHTH GADD EI GWRTHOD.” 
UM 





















YY 












(THE REJECTED HAIDEN-.. 


” By Dee's deep river-bank so fair 

A fair maid was lamenting, 

| And saying with a mournfu! air, 

| '“ My heart is almostbreaking ; 

|| .Ihave no'friend in this cold world, 

' Nor hom, nor mother tender, 

1^ My father's doors to me are closed— 
In there I must not enter. 





& Cold scornful fingers point at me 
And taunt me with my weakness, 

My life's young bark is overswept, 

| And buried 'neath the breakers, 

; A On Love's hard altar I've been cast— 

Alas! no more a maiden— 

Ll, And hence I'm weeping here to-night, 

Rejected and forgotten | 










f, “ Thou little fish that nimbly play'st 
^n Midst waters of the river, 

I Thou hast thy. friênds in millions more, | ' 
From enemies a shelter ; “ 
Tinou'lt live and dio 'neath waters clear, 

: To shame slialt be a stranger ; 
| O] would that I were like to thee: 


' To die—and sleep for ever. 
2i 
















â 
*' My thoughts are ever r running on 
. To days of judgment heavy, 
And this remember, wicked man, 
At God's throne.you mustmeetme ; ; 
But thinking of your treach'rous words 
— Makes life to He BAG 
O! river Dee, receive thou me, 
There's rest beneath thy water.” 
'k w Fi “ o" * * o'i 
Next mô gning, her sUeadoe Was foun 
Floatin&upon the river, ^g 
Grasped in her fingers damp and chill 
They found a hasty letter :— 
; '“ Make me a grave in some lone spot 
' Where I in peace may rest in, 
Raise there no stone to mark the grave 


OF THE REJECTED MAIDEN.? 
21 ŵ 


